Í tilefni Borealis 6 


Myndlist 


Bragi Ásgeirsson 


Undanfarnar víkur hefur allt 
Listasafn Íslands og gott betur ver- 
ið undirlagt sýningarframkvæmd- 
inni „Borealis“ og verður svo til 20. 
juni. Sýningin er skipulögð af Nor- 
rænu lístamiðstöðinni í Svíavirki 
fyrir utan Helsingfors og er Halldór 
Björn Runólfsson, listsagnfræðing- 
ur ug fyrrum sýningarstjóri lista- 
miðstöðvarinnar, ábyrgur fyrir 
framkvæmdinni að þessu sinni. 
Jafnan eru markaðar ákveðnar 
meginlinur, tekið fyrir sérstakt 
þema sem Í ár er umhverfislist, en 
heiti sýningarinnar er „Orka og 
víddir“. 

Þetta er eins konar tviæringur 
og skiptast Norðurlöndin á að halda 
hann og er tilgangurinn að hann 
endurspegli nýjar stefnur og 
strauma er þróast Í norðrinu, en 
merking latneska orðsins Borealis 
er einmitt „norðlægur“. Pella er Í 
fyrsta skipti sem Ísland tekur að 
sér þessa framkvæmd formlega, en 
fyrir nokkrum árum var einn angi 
fyrstu sýningarinnar Í austursal 
Kjarvalsstaða, ef ég man réti, og 
var hún þá Í formi helðbundinnar 
farandsýningar er gekk á milli 
Norðurlanda. Önnur sýningin tók 
norrænt efni til meðferðar og var 
Íistamiðstóðinni á Hövíkodden fyr- 
ir utan Osló. Þriðja sýningin var Í 
Listaskálnum Í Málmey og var við- 
langsæfnið málverk og landslag. 
Fjórða sýningin var á Loumiana- 
safninu Í Humlebæk og þá voru 
stefnumörkin staðbundið umhverí- 
ísverk og á fimmtu sýmngunni å 
safnnu í Björneborg var fjallað um 
elnð og åhrif þess. 

Af þessu má sjá að þema sýning- 
anna er yfirleitt nokkuð þróngt og 
afmarkað og þó að fyrsta svningin 
hafi verið almenn farandst ning em- 
kenndist hún af þröngum sjon- 
amniðum um eðli samtimalistar. 
Hlaut enda samkvæmt blaðaur- 
klippum er lágu frammi frekar 
slaka dóma listrýna þar sem hún 
hafði áður verið sæll upp. 

Sá er hér ritar hefur þvi miður 
ekki getað fylgst með öllum sýning- 
unum, utan þeirrar fyrstu, nema 
úr fjarlægð, en einungis upptaln- 
ingin hér að ofan leiðir í ljós, að 
menn hafa frekar þrengt að stefnu- 
mörkum framkvæmdarinnar en að 
gagnrýnin og dræmar undirtektir | 
upphafi hafi haft áhrif á þá til opn- 
ari viðhorfa. 

Í aðfararorðum hinnar veglegu 
sýningurskrár fylgir Steffan Carl- 
én, forstöðumaður Norrænu lista- 
miðstöðvarinnar, markaðn stefnu 
úr hlaði og segir m.a. „sýningunni 
er ætlað að sýna fjölbreytnmna ug 
sköpunargleðina Í norrænni um- 
hverfislist sem og höggmyndalist 
samtímans“. 

Ár eru þátttakendurnir Gio- 


vanni Anselmo (f. Borgofranco 
d'lvrea, Piedmont, Italiu 1934), býr 
Í Tonno, koman Signe (i. í Sviss 
1938), býr í St. Gallen, Steina 
Vasulka (f. á 
Íslandi 1940), býr í Santa Fe, Nýju 
Mexíkó. Bente Stokke (Í. í Osló 
1952) býr í Osló og Berlín. Finn 
Naur Petersen (Í. | Kaupmannahöfn 
1954) býr Í Kau öfn, Maaria 
Wirkkala (f. í Helsingfors 1954) 
býr í Helsingfors og Frakklandi, 
Finnbogi Pétursson (f. í Reykjavík 
1969) býr Í Reykjavik og loka Ulf 
Kollaf (Í. Í Karlskrona 1961), býr 
Í Stokkhólmi. Þessi óvenju ná- 
kvæma upptalning er ekki út Í hött, 
þvi að ljós kemur að eitthvað er á 
reiki um nafngiftina „norðlægur“ 
er svo er komið, því að mun tempr- 
aðari belti eiga óvefengjanlega full- 
gilda fulltrúa á sýningunni, sem þó 
skal alls ekki lastað. En það vekur 
vangaveltur varðandi sýningu með 
jafn ótviræða yfirskrf, að ekki 
skuli leitað meira fanga innan 
Norðurlandanna sjálfra og þess sem 
þar er gert. Mér er nefnilega kunn- 
ugt um, að þar finnast mjög áhuga- 
verðir myndlistarmenn af öllum 
kynslóðum, sem hafa lagt þung löð 
á vogarskál framsækinnar listar, 
þótt ekki virðist mönnum kunnugt 
um það í Norrænu listamiðstáðinni 
frekar en fyrri dagvinn. 

Sú spurning verður líka Mjóllega 
áleitin, hvort hér sé verið að kynna 
ferska strauma er leika um nor- 
ræna myndlist, sem unnin ér af 
Norðurlandabúum á Norðurlönd. 
um, þó svo að þeir séu einnig bú- 
settir utan þeirra. Eða hvort hér 
sé um eins konar „áámmó“ — og 
þegnskylduáráttu við erlend list hús 
log listkaupstefnur) að ræða, sem 
hafa það et að markmiði að kuma 
skjólstæðingum sinum á framfari 
og snúa blinda auganu að öllu öðru. 

Hér kemur upp hugtakið „dyra- 
vörður“ sem ég rakst á nylega, en 
slíkir hleypa, eins og nafnbótin ber 
með sér, ekki öllum fram hjá sér 
ug Í sumum bilvikum einungis örfá- 
um útvöldum. Hörðustu dyraverð- 
irnir Í myndlistinni eru einmitt stór- 
þjóðirnar og þá öðru fremur Frakk- 
land ug Bandaríkin, sem eiga neyð- 
árlega erfill með að beina augunum 
að öðru en eigin nafla. 


Fyrir þeim í Frans hafa Norður- 
löndin til skamma tíma naumast 
verið til á landakorti listarinnar, 
nema sem fámennur og frumstæð- 
ur ùtskagi, og listamenn þaðan 
komast ekki á blað nema séu þeir 
hluti af Parisarskólanum. Í menn- 
ingarsögu fremstu andans manna 
þjóðarinnar verða menn litið var 
við þau og er þeir brutu loks odd 
af oflæti sinu varðandi Norðmann- 
inn Edvard Munch með stórri sýn- 
ingu á Orsay-safninu Í Paris fyrir 
u.þ.b. tveimur árum sýndu þeir 
helst það sem skaraði þá sjálfa! 
Breyttur hugsunarháttur innan 


þessara þjóða á allra síðustu árum 
hefur einmitt gefið norrænni list, 
eldri sem yngri. og list margra 
annarra þjóða byr undir báða 
vængi. Það hefur haft þær afleið- 
ingar á Norðurlöndum, að þó nokkr- 
ir listamenn, sem voru utangarðs 
að segja må og Í tlzku var að fussa 
við, eru skyndilega risnir upp af 
öskustó. Menn tala nú t.d. um sér- 
slakan tón Í gullaldarmálurunum 
dönsku og  asporgóngumönnum 
þeirra, svo sem P.S. Kröyer og öðr- 
um svonefndu Skagen-nálurum og 
álita jafnvel hið norræna ljós Í 
myndum þeirra og hin frjálslegu 
penailfur allt að 5-80 árum Á und- 
án impressjónismanum! 

Og ekki þykir mér sjálfum stökk- 
ið ýkjalangt frá Karli Isakson og 
Edvard Weie til Niculas de Stael 
og lasslamana. Ef svo Strindberg 
hæfði ekki látið sjást móta fyrir ein- 
hverju hlutlægu Í myndum sinum 
væri hann áð margra áliti a.m.k. 





Steina Vnsulka gm 


hálfri öld á undan formlegu (in- 
formel) málurunum. 

Þetta einmitt að styrkja sjálfa. 
ímynd okkar Í norðrinu, en það virð- 
ist þeim ekki ljóst í Norrænu lista- 
miðslóðinn enn sem komið er og 
halda sem fastast Í fyrra viðhorf, 
sem einkennist af furðulegri útgáfu 
harðsoðinnnar marxískrar miðslýr- 
ingar og bókstafslrúar, sem er svo 
er komið virkar sem draugur ür 
fortíðinni. 

Litilavirðingin á málverkinu, sem 
nölímalegum listmiðli er algjör 
nema áð upp blossi einhver stefna 
Í „móðurlöndunum“, t.d. nýbylgju- 
málverkið, sem nú virðist hafa 
runnið sitt skeið að mati þeirra sem 
ekki tekst að hagnast nógu mikið 
á því lengur, enda búið að vegg- 
fóðra öll núlistasðfn ríkulega af 
franleiðslunni. 

Við getum auðvitað að vissu 
marki hrópað húrra fyrir öllum 
nýjungum Í myndlist, en vel að 
merkja svo lengi sem þær bera Í 
sér lfsneista ferskleikana, en hafa 


ekki alfarið svip af innantómum 
endurtekningum þess sem þegar 
hefur verið pert. 

Hinir nýju miðlar, t.d. myndband 
og tölva, auðga myndlistina af fyr- 
irbærum eins og rými og tima, 
ásamt hreyfingu, rennsli, hljóði og 
rýmislifun, sem túlkandi listgreinar 
svo sem leikhús og kvikmyndir hafa 
hingað til haft fram yfir kyrrstöðu 
lístgreinarnar, málverk og högg- 
myndir. Listmiðlar eins og td. 
umhverfislist (environment) og 
uppsetning (installation) standa þar 
af leiðandi auðvitað mun nær kvik- 
myndum og leikmyndum en hinar 
hefðbundnu listgreinar málaralist 
og höggmyndalist, en þar fyrir er 
ekki slegið föstu að þær séu þeim 
æðri og séu komnar á sjónarsviðið 
til að útrýma þeim, 

Málverkið hefur þannig verið af- 
skrifað sem listform samkvæmt 
dagaskipan erkidjákna listmiðlunar- 
innar og þýlyndum um heim allan, 
sen þó skýtur skökku við, eins og 
raunar svo oft áður, að fram til 25, 
júlí stendur yfir risastór málverka- 
sýning Í safnhverfi og kaupslefnu- 
miðstöð, svo og lístahöll Vínarborg- 
ar, Þar sýna 43 málarar af þrem 
kynslóðum 450 málverk, sem eru 


MORGUNBLAÐIÐ 
15. JÚNÍ 


nær öll gerð á sl. þrem árum og 
er þema sýningannnar „málverkið 
Í dag“. Sýningarskrá Í þrem bindum 
telur 308 síður. Seinna verður sýn- 
ingin sett upp Í Deichtörenhalle 
(Flóðgarðshöllinni) í Hamborg, sem 
með sanni er þekkt fyrir allt annað 
en Íhaldssemi. 

Minnir þeta ekki svo lítið á er 
kjörorð dagsins var „fgúran er 
dauð“ og trúðu menn því eins og 
óskeikulli véfrétt í ýmsum krumma- 
skuðum, en svo hafa menn komist 
að því að hún var allan tímann 
bráðlifandi nema Í hugarheimi erki- 
djáknanna! 

Hinir nýju miðlar eru ekki komn- 
ir til að vera á þann hátt að einstök 
verk standi um ókomna tíð, séu 
varanleg, heldur markast þeir af 
tilorðningu sinni og lifa með henni. 
Eðli þeirra er því allt annað en 
málverksins og þó að þau standi 
um sumt mun nær nútímanum hvað 
nýtækni snertir ér ekki þar með 
sagt að dagar kyrrstæðra listmiðla 
séu liðnir. 


Við getum tekið dæmi um verk 
Svlans Kurt Rollof, í garðinum við 
Fríkirkjuveg og rétt fyrir ofan 
styttu Thorvaldsens af Adonis, þar 
sem það á í raun alls ekki heima 
og er sem mengun Í gróðurvin. Það 
var mikið lif í hlutunum á meðan 
listamaðurinn ásamt nemendum 
listaskólans Í Kaupmannahöfn voru 
að reisa það og á meðan listamað- 
unnn var enn hérlendis og sá um 
að halda því virku. Eftir að hann 
er farinn og slokknað er í kolunum 
og eldsófinn kulnaður minnir það 
ekki lengur á orku sem býr Í iðrum 
jarðar, heldur stendur verkið eitt 
sér og umkomulaust. Dapurleg 
minning þess sem var og minnir á 
leiktjöld sem hætt er að nota og 
standa sem umkomulaus úti á ber- 
angri. 

Annað mál er svo, að einhvern 
veginn finnst manni það Í sjálfu sér 
næsta undarlegur jörningur, að 
Mytja inn eldfjöll til Íslands. Sú vis- 
un listamannsins til hugmyndarinn- 
ar „að það að byggja eldfjall á la- 
landi og gera með þeim hætti mynd 
af því sem landið er þekktast fyrir 
geli opnað utanaðkomandi leið að 
menningu þess“ hlýtur að falla um 
sjálfa sig, því að við sem hér búum 
erum ekki utanaðkomandi. 

Inni Í sjálfu listasafninu er svo 
margt um táknrænar tilvísanir til 
umhverfisins, sem maður þekkir og 
kannast við frá sýningum erlendis, 
en skilur trauðla hvaða er indi eigi 
hingað Í þessari mynd, því að fram- 
kvæmdin hlýtur að fara fyrir olan 
garð og neðan hjá Nestum Í þessu 
formi. Minm skammtur hefði verið 
til bóta, þó svo að þessi tegund list- 
ar eigi (ullan rétt á sér, sem þó er 
allt annað mál. 

En það sem meginmáli skiptir 
ér að safnið er rýmislega séð ein- 
faldlega ekki i stakk buið tl að 
hýsa slíka áýningu svo, vel fari og 
því er hún nokkuð utan gátta i 
sölum þess. Þegar myndir af bsta- 
verkunum Í sýningarskrá eru burn- 
ar saman Við útkomuna å safninu 
sjálfu verður sá samanburður í 
meira lagi óhagstaður. Hún hefði 
að mínu mati frekar átt heima á 
Kjarvalsstöðum, þótt sá staður bjó 
ekki upp á mikinn sveigjanleika 
nema með ærnum tilkostnaði. 

Eflir margar heimsóknir á sýn- 
inguna finnst mér ekki ástæða til 
að tíunda framlag einstakra mynd- 
lístarmanna vegna þess hve erfitt 
er að átta sig á verkunum. En eins 
og sýningin kemur fram í heild er 
ég Í engum vala um að athyglia- 
verðasta framlagið sé videoverk 
Steinu Vasulka og það margborgar 
sig að skoða það aftur og aftur til 
að komast til botna Í því, sem mað- 
ur gerir þó sem betur fer aldrei, 
en nýtur þess mun betur Í marg- 
breytileika sinum. 

Heildarniðurstaðan er sú, að fyr- 
ir þröngan hóp innvígðra geti sýn- 
ingin Í heild lalist markvert framlag 
Í umræðu ulna núlistir, en hljóti að 
fara fyrir ofan garð og neðan hjá 
þorra manna er venja komur sinar 
á safnið. Er að auk alla ekki til 
þess fallin að auka aðstreymið að 
því og síst útlendinga sem um þesa- 
ar mundir streyma til landsins. 


